| |... TALFYRIAD o: ^> 
] | banes TL a agjartoIlaetb 


X 


Parch. George Whitfield. 








YNGHYD A 


| MARWNAD PR UNRHYW: 


GAN Y DIWEDDAR 
Barch. WILLIAM WILLIAMS, 
o Banl-y-Celyn. 





ui GANWYD Y 
PARcHEDIG GEORGE WHITFIELD, 
Nghaerloyw. Rhagfyr, 16eg, V114.. 


Ymddangosodd neillduol ddifrifwch ynddo yn foreu, ac 'ystyrìaethan dwys 
yn ei feddiannu yn aml am' grefydd a mater enaid; fel oddiwrth: eì 
ddall.trefnus o fyw: efe, y'nghyd âg amryw eraill o wyr ieuairigc 
difrifol, a gawsant mewn gwawd yr enw Methodistiaid. 


SIFIR IRODOIURIIOSHESDIG A GARNEDD CYD OF OODD SL TRA GY FFIG ODDIAR O CWYD, 


CAERFYRDDIN: 
ARGRAFFWYD GAN M. JONES, HEOL-Y-PRIOR, 


gynan 


4 ; — ML. |&I 








Db. am ysbaid o amser yn llafurio gydâ'r Eglwys 
sefydledig, oud yn fuan cauasant ef allan o'u hareith- 
faoedd hwynt; ac yna pregethai ar hyd y prif-ffyrdd 
a'r caeau, yn nghyd â phob man lle cafai wahoddiad ! 
« Meddyliais” medd efe ar yr achos, “ y byddwn yn 
gwneud gwasanaeth i fy Nghreawdwr, yr hwn oedd a 
mynydd yn areithfa, a'r nefoedd yn sein-fwrdd iddo; 
yr hwn pan wrthodwyd yr efengyl gan yr Iuddewon, 
aanfonodd ei weision i'r prif-ffyrdd a'r caeau.” Yr 
oedd rhyw gyífro rhyfedd am grefydd yn ei ddilyn 
(rwy yr holl wlad ddifraw a chysglyd, yn gymmaint 
ag y dywedwyd am dano wedi iddo bregethu dair- 
gwaith yn un o drefydd America, nad oedd un tŷ yn 
y dref heb. swn difrifol am grefydd ynddo, Mewn 
llythyr at un o'i gyfeillion yn America, dywed, “* Y 
mae'r Arglwydd yn gweithio yn rymus yn America, 
y mae ynllapw fy enaid â gwedd ei wyneb, ac yn 
peri i mi fyned. rhagof yn orfoleddus, Gras! Gras !— 
Y mae fy nefoedd wedi dechreu yn wir. Yr wyf yn 
gwledda ar yllo pasgedig.” Ìyabiigd 
. 'Yroedd ei gynnulleidfaoedd yn cynnwys yn aml 
dros ugain mil o wrandawyr, ac yr oedd rhyw. ddy- 


lanwadau anarferola grymus iawn weithiau arno ef 


â'r bobl; nes y byddent yn wylo ac yn ochain dros 
oriau, ac yn treulio aml ddarnau o nosweithiau gydâ'u 
gilydd yn wylo,'a rliai yn gorfoleddu, ac yn methu ym- 
adael a'u gilydd; ond byddai llais gweddi a mawl i'w 
glywed rwy yr boll nos yn y caeau. Wrth weini yr 
ordinhad o swper yr Arglwydd, yr oedd y tyrfaoedd6 
mor liosog, fel ag y byddai dros ugain o weinidogion 
yn gweini, pawb yn bywhau eu gilydd, ac yn cael eu 
bywhau gan eu gilydd. ^^. 





| 
Î 


— 
mr 


EE — 





Y 
yu 








—_ . 
dc 





Anaml y clybuwyd am weithiwr mwy ffyddlon a 
difefl, neu am fendith mwy helaeth yn dilyn llafur 
neb. Er hyny dangoswyd llawer. o elyniaeth yn ei 

erbyn oddiwrth grefyddwyr pleidiol a rhagfarnllyd, 
ac oddiwrth y byd trythyll ac anfoesgar, ond myned 
. rhagddo yr oedd ef a gwaith ei Arglwydd yn siriol ac 
yn dirion, trwy barch ac anmharch—yn caru ei elyn- 
ion, ac yn gwneuthur lleshad i bawb, beb sylwi llawer 
ar ddim ond gwaithei Arglwydd ac achos eneidiau 
dynion, êr myned trwy greulonderau mawrion; un- 
Waith curwyd arno yn ddidrugaredd ynei wely, dro 
arall llychiwyd ef â meini, nes yr oedd yn waed dros- 
to, ac agos a cholli ei anadl, ac o_ braidd y diangodd 
am ei fywyd. “Derbyniais,” medd ef, “lawer dyrnod, a 
chefais fy archolli, ond yr wyf yn gadael fy eilidwyr 
i'w ddwylawef, yrhwn'o erlidwyr yn aml a wnaeth 
bregethwyr. Gweddiaf ar Dduw am i mi gael dial 
felly arnynt.” Yr oedd yn aml yn cwyno o ran eiiech- 
y, ond yr oedd yn barnu fod teithio a phregethu yn 


_ gwneud lles iddo, fel y dywedai, er ei fynych wendid, 


“etto, y Pulpit yw fy meddyginiaeth, “Nac ofnwch,” 
meddai mewn llythyr at Mr. Harvey, “eich corph 
gwan, yr ydym yn anfarwol nes y byddo ein gwaith 
wedi ei orphen,” ac mewn man aralÌ y dywedai, '* yr 
wyf yn llosgi gan dwymyn, a chefais anwyd trwm; 
ond y mae presennoldeb Crist yn peri imi' wenu ar 
boen, a thân ei gariad ef sydd yn llosgi y twymynon 1 
gyd. Y mae gwahoddiadau yn cael eu banfon attaf 
O amrywiol fanau, y mae arnaf eisiau mwy o dafodau, 
mwy o eyrph a mwy o eneidiau i lafurio dros yr Ar- 
glwydd lesu. Pe bai genyf ddeng mil, efe a'u ca'i 
hwyntigyd.” Unwaith yn yr America cafodd lewyg 
trwm, fel y meddyliodd ei gyfeillion, ei fod wedi 
marw ; ond trefnodd Duw hi yn amgen, gwellâodd 
yn raddol drachefn; yn fuan wedi hyn yr oedd gwraig 
ddu yn ewyllysio eiweled, Hi a ddaeth, eisteddodd ar 
lawr, ac a edrychodd yn graíf arno, yna hi dorodd 
allan, “meistr, aethoch i borth y uefoedd, ond dywedodd 
lesu Grist, dosi lawr, dos i lawr, ni chai ddyfod yma 
etío; dos yn gyntaf a galw rŷw Neproes tlodion.” 
A ei daith unwaith cyfarfu a Mr. Harvey a Dr. Dod- 
“dridge, ac am y cyfarfod hwn yr ysgrifenodd Mr. 








| Harvey fel y calyn :— “Gwelais yn Hdi eddar , 


gweinidog tra ardderchog hwnw i lesu Grist, Mr. 
Whitfield... Ciniawais, swperais a threuliais. bryd- 
nawn gydâg ef a Dr. D. yn Northampton. | A dilys na 
threulais brydnawn mwy hyfryd erioed, nac yn teby- 
gu yn fwy i ddedwyddwch y uef. O'm rhan i ni's gwel- 
ais neb yn fwy tebyg i'n Harglwydd, na'r fath ddelw 
fyw o hono, nac un yn ymhyfrydu mor ardderchog yn 
Nuw, yn meddiannu y fath ewyllys dai ddyn, y fath 
ffydd gadarn yn yr addewidion dwyfol, a'r fath awydd- 
fryd gwresog am .y gogoniant dwyfol; a'r cwbl o hyn 
heb ddim sarugrwydd nac afrywiogrwydd tymher nac 
ymddygiad afresymol, ond gwedi ei hyfrydu â'r siriol- 
deb tymher mwyaf ennillgar, ac wedi ei lywodraethu 
a'i reoli gydâ holl sobrwydd rheswm a doethineb ys« 
grythol, ni's gallaf lai na chymmwyso atto eiriau Solo- 
mon am wraig rinweddol: ““Llawer mab a weithiodd 
yn rymus, ond ti a ragoraist arnynt oll |” Ac medd Mr. 
Wesley am dano, “Pa mor fawr yr anrhydeddodd 
Duw ef! A glywsom neu a ddarllenasom am un dyn 
wedi dyddiau yr apostolion yr hwn a dystiolaethodd am 


efengyl gras Duw trwy wledydd mor êang, trwyran 
mor helaeth o'n byd ni? a ddarllenasom neu a glywsom 


am un yn offerynol i alw cynnifer o fìloedd, ïe, o fili- 
ynau o bechaduriaid i edifeirwch, ac o feddiant satan 
at Duw ?” 

Y tro diweddaf yn America cyn iddo bregethu y 
bregeth olaf, sylwodd un. Mr. Clarkson arno, ei fod 
_ yn fwy anesmwyth nac arferol, dywedodd wrtho, “yr 

ydych yn fwy addas i fyned i'r gwely nâg i bregethu,” 
attebodd Mr W. “gwir syr,” a chan droi o'r neilldu, 
plethodd ei ddwylaw yn nghyd, a chan edrych i fynu, 


dywedodd, “Arglwydd Iesu yr wyf yn flinedig yn dy , 


waith,ond nid ar dy waith. Os uad wyf wedi gorphen 
fy ngyrfa, gad i mi fyned a llefaru drosot unwaith etto, 
yn y maesydd, seliaw dy wirionedd, dyfod adref, a 


marw.” Y testun y pregethodd arno, oedd 2 Cor. 13. 


5. Aeth i Newbury gydâ y Parch. Mr, Parsons, yr hwn 
oedd weinidog yn Aewbwry, ac yn nhŷ yrhwn y bu 
farw. 

Y noswaith hono cwynai yn aml yn ei wely 


fod diffyg anadl arno, eisteddodd i fynu yn ei wely, i | 


gweddiodd am fendith ar ei bregethau, cysgodd ych- 


—_ 
» 


yu 








5 


ydig drachefn, ond deíTrodd yn fuan, a gwaeddodd, 
| Fy niffyg anadl, fy niffyg anadl,” Cyfododd. o'i wely, 
ac aeth i agor y ffenestr am awyr ianadlu. Yn fuan 
wedi pump o'r gloch, trodd at y gwr oedd gydâg ef, 
' aca ddywdodd, « yr wyf yn marw!” rhedodd at y 
| ML ffenestr arall i gael anadl, ond yn ofer. Galwyd y 
| Dr. Sawyer atto, a phan ddaeth atheimlo curiad y 
| gwaed yn yr arddwn, dywedodd ei fod yn marw, ac 
| felly yr oedd. Gwedi rhoddi un anadliad, estynodd 
ei draed, ac a fu farw, Claddwyd ef gydâ galar, ond 
yn anrhydeddus, mewn daear-gell yn y lle hwnw, 
Gweddiodd y Parch. Daniel Rogers, gweinidog wedi 
ei alw trwyddo gydâ llawer oeeffeithioleb a dagrau. 
Gwaeddodd allan yn ei weddi, “O! fynhad! O! fy 
nhad!” attaliodd ac Wylodd, yn mron tori ei galon, 
a'r holl bobl yn wylo oddi amgylch iddo ; gorphenodd 





'W eì weddi, ac a eisteddodd i iawr, ac a wylodd, Y 
“ “ Parch Mr. Jewel a bregethodd yn ei gladdedigaeth, 
ae Dodwyd ei gorph yn y ddaear-gell, ac aeth y bobl 

A adref trwy yr heolydd dan wylo.—Nid oedd Mr. W. 
AD yn gyflawn un-ar-bumtheg a deugain oed, pan y bu 


farw: pedair-ar-ddeg ar hupain o barai a dreuliodd 

yn y weinidogaeth ; ac os bernir hyd oes gwr wrth ei. 

lafur, ei lwyddiant, a'i ddefnyddioldeb, a'i gymharu ef 

ì a llawer eraill, gellir dywedyd iddo fyw yn llawer hw y. 
Yd nâ hwynt, er estyn eu dyddiau i lawer o oesoedd. 


MARWNAD, 


'|? p^rrTH y ce'nfor mawr terfysglyd 


| Im?” â newydd trist anhyfryd, 
an Llong yn dwyn rhyw air annedwydd 


FF O eithafoedd Lloegr Newydd, 

' Fod yn Newbury heddyw'n gorwedd, 

Y Wedi gorphen taith o'r diwedd, 

T.P. Ufudd was, ffyddlona ma's, grasol i'r Íesu,, 
| Whitfield fwyn lareiddiaf hyny, 

Trwy holl Frydain fu'n pregethu ! 


“| 


iN 
A 


| 









6 


9 Newydd yw a barodd i mi, 

Newid lliw ac ymderfysgu, 

Byddin fawr o bob rhyw ofnau, 

A ruthrasant ar fy nwydau... 

Mi ddych mygais bob rhyw ddrygfyd,. 
Pla, rhyfeloedd, ac afiechyd ; | 


Argoel daw ar bob llaw; gystudd, a thrallod, 


'Storom fawr pan fyddo gorfod 
Ar y seintiau fyn'd i'w beddrod. 


8 Nawr rwy'n gwel'd cymmylau duon, 
Yn tywyll'r nen yn gyson, | 
Mellt, a chenllysg yn gawodydd, 
Poethwynt stormus gydâ'u gilydd ; 
Seintiau henaf Duw'n dihengyd, 

Yn dorfeydd i dir y bywyd ; 


' Gado o'u hol fechgyn ffol, plantos bwhw: ' 


manllyd, bia, 
Ag sydd wedi chwyddo'n enbyd, 
Gan frathiadau'r sarph wenwynllyd. 


A Nid oes genyf barch i roddi, 
Bellach fyth i'r Whitfield hyny, 
Ond gwneud cân os galla'i baro 
I fyrddiynau gofio am dano; 

Fel na anghofier fyth 'mo'i lafur, 
Tra fo argraph wasg a phapur, 


Ond bod son am ei po'n dirfawr a'i ludded, 


Yma a thraw i'r moroedd enbyd, 
Gan y Cymry; 'r Sais, a'r Indiaid, 


5 Er nws gwelai ef ond hyny, 
Etto mi gaf swnio nghanu, 
Ac mi gaf mewn lloches fechan 


ss 
UY 


dii eou . 
am AU ” 
Od oin 





Î 
€ 
yv i 
ŵ 
l- 
i 
i 
* 































“ 


Wylo Whitfield wrthyf f” lìunan ; 
Yno plediaf ar fy naulin, 
Ar alluog Fab y Brenin, 

Yn ei le nawr o'r ne, arall i anfon, 
“O'r un ysbryd cywir union, 
Tra fo fe yn gwisgo'i goron, 


4 


6 Pan bwy'n meddwl am ei wrando, 
'Rwy'n dych mygu mod i yno, 
Yn gwel'd ei wedd serchogaf dirion, 
Uwch ben miloedd maith o YO 
Geiriau'r nef yn llifo i wared, 
Llosgi gefyn hen ,gaethiwed, 

Dwyfol ras bia'r ma's, fe. sy'n teyrnasu, 
Mae'r erlidwyr hwythau'n methu 
Gwawdio hyfryd wleddoedd Iesu. 


MT Lloegr faith sy'n gorfod addeu 
Mai o'r nefoedd 'roedd ei ddoniau, 
Ac fe ŵyr deheudir Cymru 
Fod ei athrawiaethau yn ffynnu ; 
Scotland oer,a dystia'n êon 
Iddo yrio gael ei anfon, 

Werddon sy'dywyll ddu, yn addeu'n gil 

Iddo arwain er ei wynfyd 
Rhai oddi yno ì mewn i'r bywyd, 


i o» 
i 
| 


8 Gwn fod Huntington yn wylo 

Gloyw ddyfroedd wrth ei gofio, 

Fod ei Chaplain ì i'angach oedran, 

Wedi myn'd i'w wlad ei hunan, 

'Pan oedd hì yn meddwl blaenu 

Arno i'r ardaloedd hyny, | 
i» Fel y clywn aeth i mewn i'r wledd ddiderfyn, 

Rhaid i'r Ladyaros gronyn 

Yma etto tros y Brenin. 












8 


9 Nid oedd Lloegr fawr yn ddigon, 
Teyrnas mae miliynau o ddynion, 
Nid oedd Scotland, nid oedd Cymru, 
Ddim yn abal a'i ddigoni ; 
Rhaid oedd marchog moroedd mawrion, 
Lle mae'r llongau'n teitho'n gyson 
Drwodd draw heb ddim braw yn erbyn 
tonnau, 
I gael ennill rhai eneidiau, 
O gadwynau tynnon angeu. 





10 Prin mae'm hysbryd llesg yn credu, 
Gwêl y ce'nfor fyth ond hyny, 
Un yn marchog ar ei gefn 
Lleied arswyd yr astyllen ; 
Llong yn cario trysor ynddi, 
Llawer gwell nâ mwyn Potofi: 
Cennad gref Brenin nef wedi troi ei geín 
Ar ogoniant tir y dwyrain, 
Ai berth'nasau oll yn llawen. 


11 Ac yn myn'd â thrysor dirfin, 
I ymddifaid y Gorllewin, 

Aur ac arian wrth y canoedd, 
'Trwy ryw ludded blin a gasglodd, 
Ac y'nghoedydd anial Georgia, 

_ Cododd balas i'r Gorucha”, 


Lle i'r gwan i gael rhan tlodion amddifaid, , Wi 


breintiau 'fengyl bur fendigaid, : 
Fel i'r Cymru, Sais, e'r Indiaid. 


12 Dysg ac ymborth, gwisg yn gryno 
Gafodd torf o dlodion yno, 
Rhwng y coedydd caent yn odiaeth, 
Glywed geiriau'r Iechydwriaeth ; 























au 








Fe fydd miloedd yn bendithio, 
Enw Whitfield fythoedd yno, 
Fe oedd dad goreu gad gynta” dosturiodd, 
Wrth drueiniaid tywyll ydoedd 
Heb oleuni pur y nefoedd. 


13 Hampshir Newydd ti fu'r ole”, 
Gwelodd ef cyn myn'd i wledda, 
Ac ì Newbury daeth angylion 
I roi gwys i'r gennad ffyddlon ; 
Yno cauodd y pibellau, 
Sydd yn dwyn y gwynti'r flïoenau, 
Yno daeth marwol saeth angeu dychrynllyd, 
Ac a'i dygodd ef yn hyfryd, 
I ardaloedd tir y bywyd. . 


14 Enw Whitfield oedd yn gyson 
Gynt yn goglais drylliog galon, 
Heddyw?'n hollol sy'n dolurio 
Feddwl fod e' yn yr amdo: 
Welir mo'r credadyn hwnw 
Nes adg”odiad mawr y meirw, 
Mae tan sel doed a ddel, fyth ni ddihunir, 
Nes o'r diwedd yr agorir 
Holl lochesau dyfnion natur, 


15 Fe ry” Newbury y pryd hyny 
Gorph yr addfwyn sant i fynu : 
Ac fe'i gwelir yn yr wybr 

' Megis seren fawr yn eglur: 
Planed ddisglair a fachludodd, 
Yn ffurfafen bell y nefoedd, 

Goleu clir 'fengyl bur ga's y tir hyfryd, 
Ffordd y teithiodd mewn afiechyd, 
I bregethu gair y bywyd, 











AN AW ——— rn - 


| 46 Mae trafaelu wedi gorphen, 

Z Nawro Edinburgh i Lundain I^ 

Darfu croesir môr i” Werddon, 

Nac i Mounten at y Season ? 

Ni raid iddo ofni oeredd 

Gwyntoedd rhewllyd llym y Gogledd, 

Ac mae'r daìth ddyrys faith trosodd i'r India, 
Wedi ei throi heddyw'n wledda, 

Ar y swpiau grawn a'r manna. 


17. Dyma'r gennad bur a dreblodd, 

Gylch y ddaear o filltiroedd, 

Ddygodd hannespen Calfaria, 

lI fynyddau maith yr lndia ; 

Grym efengyl wen fendigaid, 

Draw i'r Negroes ac i'r Indiaid, 
Cymmysg lu, gwyn a du, Saeson a Moeris, 

Blith dra phlith yn nefol hapus, 

A ddaw mewn i'r hen frenhinll ys, 


18 Nid oedd perygl a'i brawychai, 
Nac o'r moroedd na'r mynyddau, 
Fe gai'r llewod ruo'u gwaetha”, 
Yn anialwch coed yr India, 
Ni chai'r arth y blaidd na'r teigr, 
Laesu'i ffydd, na briwo'i hyder, 
Tanllwyth dân oleu lân ganddo'n fur parod, 
Yn y gelltydd maith diddarfod, 
Idd i'w gadw rhag y llewod, 


19 Erm6€ddein grasusaf frenin, 
Bumtheg gwlad yn y gorllewin, 
Ymerodraeth mwy”! mesurau, 
Nâ hên Frydain dair o weithiau, 
Anial maith a thir anhyfryd, 








A 
i 

a 
“me, 


Mx 
W— 











ï 
ay 
& 


. 


b 


Ll 


Gynt gan mwyaf nafeddiannid; 

Etto efe, ffrynd y ne,” Whitfield a'i teithiodd 
A'r efengyl a bregethodd, Non 
Er mor arw anial ydoedd, 5 


, 


20. Pensylfania ga'dd ei wrando, 
Nawr mae'i threfydd yn och'neidio, 
Mary-land, New York, Virginia, 
De' a gogledd Carolina, nd 
Lloegr newydd, Brunswick, Jersey, .. 
Ac aneirif gydâ hyny o ' 

Ond tydi Georgia gu, ydoedd yn gyson, . 
Yn mhob terfysg a thrallodion, Y ND 
Fwya'n gwasgu ar ei o 


21 Brystau tywallt ddagraun hidl, 
Marw'r penna' o wyr dy 'fengyl; 
Ni chai glywed fyth ond hyny, 
Yn O/d Orchard fe'n pregethu ; 
Fyth ni weli ei ddwylo cannaid, 
Yn dyrchafu i'r nef fendigaid; 
Mae ê 'nghudd yn y pridd oerllyd yn huno, 
Ac ni's co'd ê fyth oddi yno, ; 
Nes del Cherubim i'w ddeffro, 


22 Ac ni weli fyth o'r dagrau, A 
Wy yu cwympo tros ei ruddiau, 
Ni's cai'i weÌ^d yn eitha'i egni, | 
Yn galw priodasferch Iesu : 
Bellach fe wna bleiddiaid rheibus 
Yn dy gorlan waith anafus, 
'Does ond fe Breniri ne” ?n unig all helpu, 
'—Ac o'r rhwydau .oll dy dynnu, . 
Sydd yr awrhon am. dy dd'rysu, 





o _ ; 
ao 12 
yn 

f 


93 Llundain fawr tydi ga's benna ; 
Ffrynd y nefoedd i'th fugeilia ; 
Tob'nam Court Road darfu ì ti 
Golli ^r tadmaeth gorau feddi ; 

Y Tabernacl sy'n amddifad, 
Whitfield fwyn a gafodd alwad, 
' Heddyw llu duwiol sy yno'n och'neidio, 
Defaid bron a myn'd i grwydro, 
A'u hathrawon wedi huno. 


94 Davies addfwyn gynta” hunodd, 

Yna Adams a'i canlynodd, 

Nawr fe' d'rawyd ar y gwreiddyn, 
Awd A Whitfield at y werin; 
Y mae'r bleiddiaid yn cael gwynfyd, 
Fod bugeiliaid yn dihengyd, 

Iesu mwyn at dy ŵyn; tyred yn fuan; 

—_ Cod athrawon dawnus gwiwlan, 

— ] fugeilio'th anwyl gorlan. 


25 Colled llai i ynys Brydain, 

Golli'r India fawr eì hunan; 
“ Gwell o lawer fuasai iddi, 

Fod heb dduciaid nac arglwyddi; 
Gwell pob cystudd, gwell pob aflwydd, 
NÂ marwolaeth gwas i'r Arglwydd, ô' 

Prophwyd Duw, bendith yw dros ben ei gyfri, 
Cerbyd Israel yw'i brophwydi, 
A*i farchogion duwiol hêini. 


DIWEDD, 


Caerfyrddin : Argraffwyd gan M. Jones. 





